Ritstjóri: MAGN. J. SKAPfASON. 

I. GIMLI, MAN. FEBRUAR 1893-_2. 


Guð drottinn er sannleikurinn, hann er lifandi Guð og eilifur 
lonungur (Jer. 10. 10.,) Himnarnir segjafrá Guðs dýrð og festingin 
k.unngj'órir verlcin hans handa (Sálm. 19. 1.) DJXo 

Mörgum kann að verða það, að spyrja, livoí’t það séu vísindin, 
sem eru að eyðileggja trúna. Vér sjáum einn vísindamanninn koma 
á eptir öðrum, og neita iiinu eða þessu atriði trúarinnar; einn kemur 
og segist hafa óhrekjandi sannanir fyrir því, að þetta atriði trúarinnar 
sé alveg rangt,svo kemur hinn annar og þriðji með sama framhurðinn. 
Hvernig stendur á þessu 1 Vissulega .er það svo, þetta kemur fyrir 
dags daglega. Margt af sannleika trúarinnar, sem menn hafa ætlað að 
vera, heíir orðið að víkja fyrir sannleika þeim, sem fæst fyrir reynsl- 
una og vísindin. Sá sannleikur ryður sér til rúms, hvort sem vér vilj- 
um það eður ekki. Þótt vér af öllum mætti stæðum á móti honum,þá 
dygði það okkert, liann brýtur niður allt, liann sigrar alla hleypidóma, 
yfírstígur öll hindurvitni. Sannleikurinn lætur menn nauðuga triía 
sér, á hann bítur ekkert vopn, fáfræðin og þekkingarlevsið er sú 
brynja, sem honum hefir orðið erfiðast, að höggva í sundur, en þó rifn- 
ar hxín nú með degi hverjum. 

Vísindin eru opinberun sannleikans og standa óhögguð, þó að all- 
ur heimurinn kæmi á móti. Trúin er sannleikur sá, er vér ætlum guð- 
dómlegann,en getum þó ekki ætíð prófað með sönnunum þeim, er vér 
prófum vísindin með. Það liggur í augum uppi, að þetta tvennt, vís- 





—lg— 


indi og trá, getur ekki, og má ekki koma í kága hvað við annað, J)á 
væi’i annaðhvoi't rangt. 

En, ef maður fer nú að verða hrædclur um, að framrás vísindanna 
veiki og eyðileggi trúna, þá sýnir það einmitt trúleysi þess hins sama 
manns, sýnir það, að hann vantar traust á sannindum trúar sinnar,. 
því svo framarlega, sem trúin sé gíundvölluð á sannleika, og hyggð 
upp af sannleika, þá er hún óliagganleg eins og hin sönnu vísindi. 
Jíú hefir trúin þenna sannleikans grunnvöll, hið guðdúmlega innsta 
eðli hennar er ómótmælanlega satt, er grundvallað í eðli mannsins, í 
Öllu fyrirkomulagi heimsins. En utan um þenna innri guðdómlega 
kjarna hefir venð hrúgað villum, og ýmislega löguðum mannasetning- 
um. Þegar fiokkarnirhafa deiltí kirkjunni,þá hefir opteinn tekiðþetta, 
annar lritt til bragðs, til þoss, að draga fólk í fiokk sinn. Þetta hjfði, 
utan um hinn innri kjarna, þarf að taka burtu, til að komast að því 
guðdómlega í trúnni. Um hinar liðnu aldir hafa menn ýmist veriðað 
bæta við sínum eigin setningum inn í trúna, eða þá, að nema hinar 
gömlu burtu. 

A fyi’ri öidum kristninnar var j>ví slegið föstu, að jörðin væri 
miðpunktur alheimsins. Fyrir hana voru stjörnurnar gjörðar, sólin og 
tunglið, sem allt átti að ganga í kringum jörðina, sem sína þunga- 
miðju. Ef að einhver efaðist um þetta, þá var hann talinn guðlaus 
maður, þar eð liann efaðist, um hina einföldu kenning biflíunnar. 
Eyrii' að segja, að jörðin væri hnöttótt og gengí í kringum sólina, var 
Galilei í fjötra færður og á gamals aldri var hann neyddurtil að sverja, 
að hann hefði rangt fyrir sór, eða þola dauða, að öðrum kosti. En 
þrátt fyrir ofsóknir kirkjunnar varð sannleikurinn heyrum kunnur, og 
guðfræðingarnir neyddust til, að viðurkenna liann. En hvort varð nú 
þetta nokkuð tii þess, að veikja trúna? Oldungis ekki! einmitt hið 
mótsetta. Ein viilan var þar numin burtu úr trúnni, og því varð trú- 
in styrkvari en áður; því villur, sem haldið er föstum, en almenningur 
efar, eru einmitt til þess, að eyðileggja alla trú. Trúin steig þar stórt 
skref fram á götu sannleikans, og hverju var það öðru að þakka, en 
vísindunum. 

Áður fyrri voru tunglssjúkir menn álitnir djöfulóðir, og áttu því 
víðast illri meðferð að sæta, sama var um slagaveika menn. Holdsveik- 
ir menn áttu að vera slegnir þessum kaunum af drottni og voru, allt 
frani á miðaldir, ofsóttir og hraktir úr einni boi'g í aðra, kæmu þeir að 
borg einni, voru þeir barðir í burtu, enginn mátti auðsýna þeim nokk- 
uð gott, fólkið flúði þá, sem eitruð kvikindi, því kirkjan kenndi, að 
menn skyldu firrast þessa óvini Guðs. En nú hafa vísindin sannað, að 



— 10 — 


tunglssýki, slagaveikí, holdsveiki, eins og allir aðrir sjúkdómar, komí 
af náttúrlegum ástæðum; og nú gengur líka kirkjan sjálf fremst í 
flokki, að líkna þeim, að byggja fyrir þá sjúkrahús, að lina þjáningar 
þeirra á allar lundir. 

Þarna hrósuðu vísindin sigri yfir kirkjutrúnni; en hvort veikti 
það nú hina kristnu kirkju 1 Oldungis ekki ! Það tók einmitt hurtu 
af henni svartan hlett, óttalegu hégilju, en leiddi inn í hana nýjan 
anda kærleikans og mannúðarinnar, sem ósegjanlega mikið hefir 
styrkt hana. 

Þegar heil löndin eyddust, af einni eða annari plágunni, þá fyrir- 
skipaði kirkjan föstur og bænahöld, til að afstýra þessu. En plágurn- 
ar héldu áfram, og deyddu jafnt mennina, karla, konur og börn, í 
hundraða og þúsunda tali. 

Einlagt var ein fastan boðuð af annari, menn voru sendir á stað, 
til helgra skrína, hverá fætur öðrum, en samt hélt plágan áfram, 
þangað til hún var búin að rasa út, og eyða heil hóröðin af fólki; og á 
meðan kenndi kirkjan einlægt, að þetta væri bölvun, send af Guði, 
sem hegning fyrir syndir mannanna. En nú kenna vísindin, að plág- 
urnar, þessar eyðandi drepsóttir, komi af náttúrlegum ástæðum, og til 
þess, að stemma stigu fyrir þoim, þá þurfi, að nema burtu ástæðuna 
fyrir piágunni, hver svo sem hún er. Það þarf, að bæta lifnaðarhátt- 
inn, fæðuna, klæðnaðinn, þrifnaðinn, og þegar menn fóru að vinna að 
þessu þá fóru líka plágurnar að mínnka. Hvað hefir nú þetta veikt 
trúnai I staðinn fyrir fösturnar og pílagrímsferðirnar, hefir komið 
hreinlæti, þrifnaður, góð og betri aðbúð. En það hefir líka sýnt 
mönnum, að Guð stjórni heiminum eþtir lögum, sem hann hefir þar 
til sett, og sem hann lætur vera óbreytanleg, eins og hann er sjálfur. 

Þegar jarðfræðin fór að lesa aldur jarðarinnar á klettunum, og 
sagði, að jörðin,í staðinn fyrir að vera nálægt 6,000 ára gömul, væri 
miklu eldri, að það hefði þurft tugi eða hundrað þúsundir ára, til 
þess, að mynda eitt eður annað jarðlagið, og að það skipti að minnsta 
kosti 100.000 ára, sem maðurinn hefði verið á jörðinni, þá verða 
klerkar fyrst, sem þrumu lostnir, því Móses hafði sagt, að jörðin með 
öllu því sem á henni var hefði verið sköpuð á 5 dögum og maðurinn 
á hinum 6. og voru ekki nema tæp 6,000 ár síðan þetta skeði, eptir 
biflíutali. Þsssi nýja skoðun var talin óttalegt guðleysi og allir taldir 
ejálfsagðir, að fara í hið eilífa bál, sem henni gáfu rúm. Hefð'i rann- 
sóknarrétturinn þá verið á ferðinni, þá hefðu þeir allir verið lifandi á 
bál bornir. En nú dugði það ekki, og því voru þeir brennimerktir, 
sem óvinir Guðs og manna og útskúfað úr kristilegu fólagi; en af því 



■ 20 — 


þníi' fóru mcð oilífan sannleika, þá dugðu okki mótspyrnurnar, sann- 
leikurinu sigraði, eins og hann ætíð mun gjöra. 

Þegar þetta varð nú mönnum ljóst, að sjálfur Móses varð að víkja 
fyrir sönuunum vísindanna, þá bjarmaði fyrir stórum sannleika í hin- 
ura kristna heimi. En það var það, að sannleikurinn er ekki fólginn 
í bókstafnum heldur andanum, að það væri ekki bókstafur hinnar 
helgu bókar, heldur andinn, sem af Guði væri inublásinn. Ennfremur 
roðaði þá fyrir enn öðrum sannleika, nefnilega þeim, að Guðs vilji 
gæti verið ófullkomlega skýrður, af ófullkomnum mönnum, og mis- 
skilinn, svo að menn þyrftu, að leita að honum. Þá fera og allir 
liugsandi menn að játa það, að Guð opinberi aldrei neinn sannleika í 
náttúrunni eða vísindunum, sem stríði á móti hans opinberáða orði, og 
beri þaim ekki saman, þá hlýtur annarhvor að vera rangur. 

Hvei' nýr sannleikur, sem vísindin opinbera mönnum ætti því, að 
kasta nýjum ljóma á trúarbrögðin, því hvert eitt nýtt lögmál, sem vér 
finnum í alheiminum, það sýnir oss í skærara og skærara ljósi, dásemd- 
ir sk ipara alheimsins, það eykur meira og rneira lotningu vora og ást á 
honum, sem gjörði liimin og jörð og öll hin furðulegu verk náttúr- 
unnar. 

Það má raunar segja, að liinar fögru listír, mannúð, menntun hafi 
gjört mannkynið þýðara og blíðara, en þá eru þó vísindín undirstaðan 
undir öllu þessu ; þau hafa byggt gufuskipin, sem fara álfanna á milli, 
járnbrautirnar, sem íléttast um löndin, fréttaþræðina, sem tengja sam— 
an endimörk jarðar, og allt miðar, til að gjöra allan heiminn «5 einum 
bræðraflokki, að börnum hins sama himneska föðui', að einni familíu, 
er himnafaðirinn hefir sett á þenna blett, til þess, þeír skyldu á end- 
anum læra að elska hver annan, allír á endanum tilhiðja hinn eina og 
sanna Guð; að einni stórri familíu, sem faðirinn veítir blessun sína, 
sem hann leggur í skaut alla undrakrapta náttúrunnar, sem liann alla 
elskar, með h nni sömu föðurlegu elsku, sem hann alla leíðir til sín, 
þótt vér í skaminsýni vorri skiljum ekki hans djúpsettu ráð og vís- 
dóinsfullu vegi. 

Þetta gjöra vísindin; þau eyða villunum draga mannflokkana sam- 
an, svo að þótt hægt fari, þá miðar heiminum einlægt áfram til einnar 
og sömu trúai' á skapara alheftnsins; og það or jafn þýðingarlaust, að 
reyna að stífla þessa rás, eins og að fara að reisa upp stafprik móti jök— 
ulhlaupinu eða snjóflóðinu, sem veltur ofan frá hamrabeltinu; en 
hver, sem steini kastar í þann vegg, hver, sem sannleikann styður 
með kröptum sínum; þótt litlir séu, hann er einn af samverkamönnum 



— 21 — 


Krists, sem sagðist vera kominn í heiminn til að hera sannleikanum 
vitni. 

Tráin er aðalskilyrði ð við trúarbrögðin, en í vísindunum er hún 
ekki til. Þótt vér getum ekki sannað einn hlut, af því vér skiljum 
hann ekki, þá er ekki þar með sagt, að hann sé rangur. En hinsveg— 
ar getum vér aldrci trúað því, sem er gagnstætt öllu viti voru, þekk- 
ingu og' skynsemi. Vér trúum því t. d.: að Guð sé til, þótt vér skilj— 
um e kki eðli hans, en vér getum ekki trúað því, að hann sé ranglátur, 
eða vanmáttugur, því það er gagnstætt alM skynsemi vorri, að mtla,að 
hið fullkomna réttlæti fari með ranglæti, eða að almættið, sem skapað 
hefir allan heim, sé vanmáttugt. 

Nú eru samt sumir, er segja, að vér megum eKKÍ treysta mannlegri 
sKynsemi. En ef að vér Köstum henni frá oss, þá erum vér, sem stýr- 
islaust siiip út á reginhafi, því það er eingöngu fyrir mannlega skyn- 
semi, að vér getum gjört greinarmun á réttu og röngu ; með henni 
hljótum vér að grípa trúna hún verður að leiða oss til Guðs, eins og 
hún ú að leiða oss í gegnum lííið. 

Ef vér nú neytum sKynseminnar, þá sjáum vér að vísindin hafa 
rutt burt.u mörgum ásteytingarsteininum í trúarbrögðunum, nrörgu því 
er nú myndi hneyKsla menn ef því væri haldið föstu. Ef vér lítum 
yfir söguna, þá hljótum vér að undrast stórlega, hvernig hinar fyrri 
Kynslóðir hafa fai'iðað trúa hinu eða þessu, sem vér sjáum, aðeKKÍ get- 
ur verið. En það hverfur smátt og smátt, og menntunin gjörir því 
ómögulegt, að festa rætur aptur. 

Það hefir opt verið borið vísindamönnum á brýn, að þeir væri trú- 
lausir; en vér ætlum það liafi verið um sKör fram. Þeir ganga sjaldan 
hina lögðu hraut í trúmálum, en optlega eru þeir trúmenn mÍKlir upji 
á sína vísu. En KlerKar geta okkí fellt sig við það, að noKKru sé hagg 
að af hinum gamla hÓKstaf, og því æsast þeir upp móti vísindamann- 
inum. Þeim hættir opt við, að ætla, að Guð hafi fyrir löngu loiáð op- 
inherun sinni til mannanna. Eptir daga Adams hafa menn ætlað, að 
öll opinberun væri úti, eptir daga spámannanna hafa menn einnig ætl- 
að, að öll opinberun væri um garð gengin, eptir daga postulanna hafa 
íuenn enn þá álitið, að opinheruninni væri loKÍð; hún er aðeins byrjuð, 
og heldur áfram til daganna enda; einlægt sýnandi oss sKýrar og sKýr- 
ar hátign og heilagleiií sKaparans, einlægt gjörandi oss ljósari og ljós- 
ari hans kærleÍKa, speki og mátt, einlægt gjörandi oss fullkomnari og 
fullKomnari í trúnni, þeKidngunni og KærleÍKanum; því,að, því meira, 
sem vér þeKKjum af Guði, því meira hljótum vér að elsKa liann og 
vegsama. 



Menn tala opt um sKöpun heimsins, eins og hún sé fyrii' löngu 
lim garð gongin;en jeg sKoða það svo sem vér sjeum einmitt mitt í 
sjálfri sKöpunarsögunni. Yér getum s<éð sKÖpunína nú, eins og hún 
liefur einlœgt haldið áfram, frá því tíðirnar byrjuðu. Þegjandi, hægt 
og hægt breytist jörðin með öllu því, sem á henni er. Gamlir kyn- 
iloKicar manna, dýra, jurta eru að deyja út, en nýjir Koma aptur í þeirra 
stað; nýjar togundir sicapast, nýjir þjóðfloKKar myndast af hinum 
gömlu, rétt eins og barnið fæðist af móðurinni. Og eins og það er í 
hinum lÍKamlega heimi, þannig er það í hinum andlega. Nýjar hug- 
myndir fæðast af hinum gömlu, nýr sannleÍKur fæðist af hinum gamla. 
Og þegar vér lítum til hins ótæmandi brunns, Guðs eilífu speKÍ, þá 
getur oss eKki einu sinni til hugar Komið, hvað fyrirbúið muni vera 
liinum Komandi Kynslóðum, 

Það er öldungis víst, að Guð opinberar sig á margfaldan hátt í 
heiminum, enn þann dag í dag, og eins og sköpunin enn heldur áfram 
eins heldur opinberunin enn þá áfram; einlægt finna menn nj r tt og nýtt 
lögmál í allsherjarríki drottins, einlægt íinna menn nýjar og nýjar dá- 
semdir, einlægt fá menn hærri og veglegri hugmyndir um vorn elsku- 
iega iiimneska föður. Efnafræðingurinn í stofu sinni; jarðfræðingurinn 
sem prófar steinategundirnar með hamri sínum; stjörnufræðingurinn, 
sem skoðar stjörnuþokurnar í næturkyrrðinni, læknirinn, sem grefst ept 
ir lögmáli, er stjórnar lífi og heilsu manna, fornfræðingurinn, sem gref- 
ur upp lífskjör hinna útdauðu mannflokka, distamaðurinn, skáldið, véla- 
smiðurinn, allir fá þeir opinberanir. Já! í hjarta hvers einasta manns 
opinberar Guð sig, ef vér að eins viljum veita því eptirtekt. Eða 
hversu finnum vér krapt hans anda opt og tíðum streyma gegnum 
hjörtu vor og gagntaka sálir vorar? Hvernig finnum vér oss ekki opt 
lega knúða til, að lofa hann og vegsama, fyrir allar hans velgjörðir við 
oss, fyrir allan hans kærleika? A gleðistundunum eru hjörtu vor opt- 
lega full af þakklæti við hann, vér þráum það þá, að lofa hann og 
vegsama; jafnvel í sorginni finnum vér að faðirinn himnes.ci er oss ná- 
lægur, hann þeirar tárin af augum vorum, vér opnum hjörtu vor fyrir 
honum og vonarfullir lítum vér fram til þess tíma, er vér vonumst 
optir, að mega vera honum nálægir. Vissir um hans óendanlegu náð 
og miskun, fyllumst vér gleði yfir, að hugsa til þeirrar stundar, er vér 
fáum, að kasta þessum vesæla líkama, sem lieldur oss fÖstum í járnvíðj- 
um, sem einlægt kemur oss til, að brjóta boð vors elskulega föður á 
liimnum. A r ér þráum það, að mega þá lifa í andanum hjá andanna 
föður, að mega fullkomnast í kærleikanum og réttlætinu,að mega skoða 
hans dásemdir í alheiminum, frá einu stjörnu- eður sólkerfinu tílann- 



—23— 


ars. Þetta er ein tegunrl opin’berunarinnar,lLYernig Guð lætur sig í ljós 
í hvers eins hjarta, og þe'ssi opinberun verður hverjum jieiin, sem revn- 
ir hana, það óslítandi band, er tengir hann við himnafóðurinn, sem 
léttirhonum alla mæðu lífeins,semfyllirhannóbilan.ii vonarog óslökkv 
andi gleði; þreyjandi fagnandi,horfír hann fram til þeirrar stundar,þeg- 
ar drottfnn lofar honum, að leysast við líkama þenna og Ííta'sína dýi'ð. 
Hversu glaður og ánægður er hanii þá yfir hverju því spori, sem hann 
hefir stigið á götu sannleikans? en nm leið hlýtur hann, að hryggjast yf- 
ir hverri þeirri stundu, er hann vann á móti sannleikanum, því þá 
stendur hver sú stund, som múrveggur milli hans og himnanna herra. 

I anda heyrum vér sannleikans konung Ki'ist segja við alla þá v er 
stutt hafa sannleikann og barist fyrir honum, í vísindunum, í mann- 
lífínu, í trúbrögðunum, við alla þá, sem barist hafa móti bágbiljunum, 
hégiljunum, hleypidómunum, hvort heldur í trúbrögðum eða öðru 
„komið blessuð börn míns föður og eignist það ríki, seín yður var fyr- 
irbúið frá upphafi", þér hlýdduð minni röddu og sýnduð með því, að 
þér elskuðuð mig. Eg kom í heiminn, til að bera vitni sannleikan- 
um; þér, sem barist liafið fyrir sannleikanum, þér oruð allir mínir 
bræður og systur, komið nú og skoðið dýrðina drottins. 0! þú góður 
Guð vor faðir! gef oss að vona fram, að þreyja þessa stund, sem þá 
sælufyllstu í tilveru vorri, svo vér getum dáið með þitt nafn á vör- 
unum; hrindum burtu hræsninni en eílum sannleikan þá erum vér sam- 
verkamenn Krists. I Jesú nafni. Amen. 


Hugleiðingar um ritninguna. 

[Framhald. j 

Hið fjórða atriði, sem varhugavert er við þessar bækur, er það 
hvað mönnum hættir til, að lesa á milli línanna, að útskýra þær á allan 
mögulegan máta, finna sannanir í þeim fyrir óendanlega mótsettum 
skoðunum. Eptir því, sem mannkyninu fer fram í vizku og þekkingu, 
eptir því vex það frá þessúm gömlu bókum, þær voru til búnar í 
bernsku þjóðanna, er þær voru ómenntaðar, nú eru menn komnir á 
miklu æðra þekkingarstig- og því er það margt í þeim, sem ekki get- 
ur átt við hina nýrri tíma, en það hefir verið föst regla, að einlægt hafa 



—24 


áhangendur þessara bóka fnndið óendanlegar útskýringar, til að 
sanna hið eilífa gildi þeirra, þeir koma með sína dýpri merking orð- 
anna, setninganna,þeir snúa öllu í svo stálharðan hnút,að enginn annar 
en sjálfir þeir getur leyst hann í sundur. Menn ganga að því vísu, að í 
hókum þessum finni þeir yfírnáttúrlega speki, og þeir eru vissir, að 
finna þar allt það, er þeir sækja eptir, að minnsta kosti vita menn 
ekki til, að nokkrum hafi brugðist það enn. Menn snúa og umhverfa 
setningum, þangað tíl menn hljóta, að fá út úr þoim þá meiningu, sem 
þeir hafa ætlað sér. Menn finna í þeim staðhæfingar, kenningar, lík- 
ingar, sem aldrei hafii í þeim verið, sem ekki gátu verið til á þeim tím— 
um, er ritin voru samin. Jafnskjótt og einn eður annar kemur með 
einhverjar nýjar skoðanir í trúmálum, þá er farið í ritninguna og hún 
látin staðfesta og sanna hinar nýju kenningar, það gjörir minnst til þó 
áður hafi á henni bygðar verið alveg gagnstæðar skoðanir. Yér þurf- 
um ekki annað, en líta til hinna kristnu trúflokka, nærfelt 200 að tölu 
sem allir byggja á ritningunni, opt alveg mótsettar skoðanir. Þannig 
drógu Grikkir fvrrum allskonar kenningar út úr ritum Hórners. I 
Parkers „Discourse of Keligion“ segir:að ,,þeir hafi fundið þar hina 
Neptúnsku og Vúlcansku skoðan um myndun jarðarinnar, skoðunina 
um hnfttmyndun hennar; þeir hafa fundið þar kenningar heimspeking 
anna: Democritusar, Socratesar, Platós, sagnafræðingsins Heródóts o.s 
frv, sem allir voru uppi mörgum hundruðum ára eptir Hómer. 

Meiri hluti hinna vísindalegu skoðana heimsins hefir, fyr eða 
seinna. komist í bága við skoðanir og setningar guðfræðinganna. 

Þegar, er brydda fer á einni eður annari vísíndalegri skoðun þá 
verður kirkjan í uppnámi, klerkar hamast á móti henni, styrjöldin 
harðnar einlægt meir og meir þar til öllu slær í dúna logn. Guðfræð- 
ingarnir eru þá búnir að sjá, að þeim dugar ekki, að standa á móti 
þeir finna að sigurinn er að sleppa úr höndum sér. Þeir firra að hugsa 
sig betur um, þeir fara að lesa upp aptur ritningar sínar, þá sjá þeir 
allt í einu, að öll þessi deila hefur orsakast af misskilningi, af rangri 
útleggingu vissra ritningarstaða. Ritningin hafi náttúrlegá kennt 
þessa nýju vísindalegu skoðun frá upphafi veraldar, eða tíma þeim, er 
hinir innblásnu menn rituðu bækur sínar. Vér viljum að eins taka eitt 
flæmi, af ótal mörgum, það er um lögun jarðarinnar. Allt fram á daga 
þeirra Kopernicusar og Galileis kenndi kirkjan það, að jörðin væri 
flöt og sólin gengi í kring um jörðina; hver, sem annað sagði, var of- 
sóktur af klerkum og kennilýð; spekingurinn Galilei átti að brenn- 
ast á báli, ef hann játaði ekki, að jörðin væri flöt; áðurvar hann búinn 
að segja, að hún væri lmöttótt, og ekki slepptu klerkar Ironum fyr, enn 



25— 


hann liafði svarið það, að liann liefði haft rangt fyrir sér, að segja, að 
jörðin væri hnöttótt; svo fóru menn að sigla kring um jörðina og þá 
loks gátu klerkar ekki lengur staðið á móti, en sneru þá við blaðinu og 
sögðu ýmist, að eKKert væri um það kennt í ritningunni, eða að hún 
hefði einmitt ætíð kennt, að jörðin væri hnöttótt, Hitt hefði verið mis- 
skilningur. 

Þá er hið 5. atriði, sem eptirtektavert er víð allar * hinar helgu 
hækur, en það er það, hve líkar eru kenningar þeirra. Það er nú eng 
um efa undirorpið, að fórnar- og friðþægingarhugmyndin er komin inn 
i trú Gyðinga og kristinna manna úr hinum heiðnu trúhrögðum, Menn 
vita það að skírnin hefh' verið viðhöfð löögu fyrir tírna Krists í mörg- 
um öðrum löndum en Gyðingalandi. Kveldmáltíðina hafa menn einn- 
ig fimdið í öðrum trúbrögðum. Umskurnin byrjaði ekki fyrst lijá Gyð 
ingum, heldur fmna menn hana í Egyptalandi löngu fyrir daga Gyð- 
inga, löngu fyrir tíma þeirra ættfeðranna Abrahams, Isaks og Jakobs, 

Hugmyndin um ófiekkaðan getnað og meyborna guði er sam- 
eiginleg í mörgum trúbrögðum, miklu eldri en trúbrögð Gyðinga eru. 
Það er sagt um Zóróaster, að hann hafi verið getinn af geisla hinnar 
guðdómlegu skynsemi. Bæði Búddha og Krishna, frolsarar Hindúa eiga 
að vera fæddir á yfirnáttúrlegan hútt. Ritningar Hindúa segja oss 
að móðir Krishna hafi verið yfirskyggð af guðnum Brahma, 1200 árum 
fyrir Krists burð, áður en nokkur bók ritningar vorrar var skrifuð. 

Hinar kínversku ritningar innihalda spádóma um kínverskan 
Messías, er koma skyldi til þ'eirra. Kraptaverk koma fyrir í-öllum bifi- 
íum, svo sem að lífga dauða, lækna halta og blinda,raddir tala af himni 
til þeirra manna, er guðirnir elska, í Higginsons „Sympathy of Re- 
ligion“ bls 9—llstendur: „Vjer rekum oss stöðugt á hin sömu einkenni 
hjá hinum ýmsu trúflokkum: munka, presta, kristniboða og pílagríma, 
bænir, guðsþjónustur, fórnargjörðir. Reykelsi, kerti, hið vígða vatn, 
verndargripi og helga dóma, á krossinn, höggorminn, hið alltsjáanda 
auga, á geislaljómann af höfðum hinna heilögu manna eða engla, á spá- 
dóma og kraptaverk. Hinir dauðu eru lífgaðir og djöílar útreknir. 
Vjer finnum hinar sömu hátíðir, því páskar og jól voruheilög haldin 
sem vor og hausthátíðir af Egyptum, Persum, Söxurn og Rómverjum; 
jólin í minningu þess, að þá var sólin farin að hækka á lopti, og litu 
menn þá fagnandi mót hinni komandi tíð, er hún smútt og smátt færði 
meiri og meii'i hita og líf á jörðina. Vjersjáum móðurina, með sinn 
goðborna son, málaðan í hinum fornu musterum í Etrúríu (á Italíu) Ar- 
abíu, Egyptalandi og Thíbet (í miðri Asíu). Þannig er og hugmynd- 
in um holdtekjuna afargömul. Spámennirnir spá fyrir mörg hundruð 



árum fyrir Ivríst, tim Messías þjóðar sinnar. Yitringar leita hann uppi 
og færa honum gull, reykelsi og myrrhu, þannig Buddha (Indverskur) 
einum 600 árum fyrir Krist. Zóróaster og Buddha eiga engan mann- 
legan föður. Osiris (Egyfskur)er sonur Guðs. Hann er kallaður opin- 
berari lífsins og ljóssins. Hann kennir fyrst sinni útvöldu þjóð, síðan 
fer hann með þostulum sínum til heiðinna þjóða og sigrar heiminn frið- 
samlega. Hinir illu andar deyða hann þó að lokum; eptir dauða sinn 
stígur hann niður til halvítis, rís upp aptur og dæmir alla menn ádóins- 
degi. Þeir, sem ákalla nafn hans, verða sáluhólpnir. Buddha er fædd- 
ur af meyju, nafn hans merkir: orðið, logos, enn einkum er hann dýrk- 
aður sem frelsari mannkynsins; A. hernskuárum hans furðaði kennara 
hans á skilningi hans og andsvörum. Hann freistaðist í eyðintörku 
o.s.frv. Svo segir Higginson. 

Þegar kristniboðarnir fóru fyrst að boða Buddhátrúarmönnum 
kristni, þá brá þeim heldur en ekki í brún, að hitta þar trúbrögð, svo 
lík þeirra eigin trú að siðum, serimoníum og mörgum hugmyndum. 
Þeir skyldu ekkert í þsssu og ætluðu, að þetta væri hrekkur af djöflin- 
um, hann væri kominn þaína á undan þaim og hefði orðið fyrri til að 
boða sína trú í líkingu kiistninnar; aumingja klerkarnir! 

En það er ekkj einungis, að ytri atriðum, sem ritningar 
hinna ýmsu trúflokka eru líkar, lxenningar þeirra eru og optlega 
furðu líkar. 

Hinn nafnfrægi málfræðingur og fornfrœðingur Max M'úUer 
segir: „Engin trú er sú, svo óg viti til, sem ekki bjóði mönnum 
þetta: ‘Þú skalt framkvæma liið góða, en forðast hið illa‘, —Eg hefl 
fundið í hinum fornu bókum bœnir svo einfaldai' og sannar, að vér 
allii' gætum tekið undir þær.“ 

JSTú skulum vér taka grein eptir Búddha, Krist þeirra Hind - 
úa um 600 f. Kr. og sjá hvað hann segír, það mætti vel hugsa það 
væri úi' hinum fyrstu köflum gamla eða nýja Test. 

„Allt sem vér erum, er afleiðing afþví, sem vér höfum hugs- 
að; það er grundvallað á hugsunum vorum, hvílir eingöngu á þeim. 
Ef maður talar eða framkvæmir af illum huga, þá fylgii' honum sárs- 
aukinn, eins og hjólið fylgir fæti þess, er cl ígur kerruna. 

Eins og bíflugan safnar hunanginu og skilur við blómið, án 
þess að gjöra því skaða, eins á hinn vitri að dvelja á jörðunni. 
‘Þessir synir eru mín eign og þessi auðúr er mín eign‘ hugsar 
heimskinginn. En þó á hann ekki sjálfan sig, miklu síður syni 
sína og auð. 

Enginn skyldi hugsa léttúðlega um hið illa, eðasegja í hjarta 



—27— 


sínu: það kemur ekkí nálægt mér. Enginn skyldi hugsa léttúðlega 
um hið géða, eða segja í þjarta sínu; það kemur mér aldrei að gagni. 
Smámsaman fyllist vatnstunnan af hinum lekandi dropum. 

Sá, sem hylur hin vondu verk sín með góðum verkum, hann 
lýsir upp heiminn, ljkt og tunglið, er það kemur fram undan ský- 
inu. 

TVIenn skyldu sigra reiðina með kærlaik, hið illa með góðu, 
liina gráðugu með örlæti, lygarann með sannleika. 

(Max Mijller „Science of Religion," bls. 112.) 

.Og enn annað : 

,,Hvar er guð sá, er vér eigum að flytja fórnir vorar ?“ 

Iíann, sem fyrir krapt sinn er hinn eini konungur hins lif— 
anda og vaknandi heims, —sem stjórnar öllu, mönnum og dýrum.— 
Hver er guð sá, er vér eigum að flvtja fórnir? Hann, hvers mik- 
illeika sjórinn og hin snæþöktu fjöll úthrópa; hann, fyrir hvern 
himininn er hjartur og jörðin föst, hann, sem myndaðí himininn, 
já hinn hæsta himinn, hann, sem himinn og jörðin, líta upp til, 
fastskorðuð að vilja hans. 

Hver er guð sá, er vér skulum fórnir færa? Hann, sem fyr 
ir mátt sinn leit ofar hinum vatnsþrungnu skýjum, skýjunum, 
sem veittu styrkleikann og kveiktu í fórninni, (eldingin), Hann, 
sem einn er guð yfir öllum guðum, sem er guð sá, er vér: skulum 
fórnir færa.“ 

(Eig Yeda X, 121. [Max Mullir þýddi.] ) 

(Framhald næst.) 


Athuganir við sköpimarsöguna. 


, [Framhald.] 

Enn þá fjær eru stjörnurnar, þessir smáu deplar, er vér sjá- 
um í himinblámanum; Það er eins og hinn forni söguhöfundur hafi 
álitið þá þýðingarlitla, hafi nærri verið búinn að gleyma þeim, 
því þann eyðir ekki fleiri orðum um sköpun þeirra, en þessuu: 
„þar að auki stjörnurnar”, Þó eru þær allar sólir, eins og sól yor, 


—28,- 


uiargar eflauat miklu stærri, ec sýnast svo smáar sökum hinnar 
feykimiklu fjarlœgðar, Hin næsta þeirra a (alpha) centauri er í 12 
hillión mílna íjarlægð, og er það svo langt, að ljósið, sem fer 40,- 
000 mílna á einni sekúndu, mundi vera 3 ár og 8 mánuði á leið 
inni þaðajr. 

Vér getum gjört oss nokkra hugmynd um þessa fjarlægð, er 
vér gætum þess, að frá tunglinu er ljósið rúma sekúndu, en frá 
sólinni rúmar 8 mínútur á leiðinni til jarðar vorrar, Þessi stjarna 
er þó ncesta sólin, aðrar næstu tvær sólirnar eru helfíngi lengra í 
burtu, sólin Siríus í þrefaldri eða ferfaldri fjarlægð, og sé ljós henn- 
ar jafnsterkt ljósi sólar vorrar, þá er ummál hennar þúsund sinnum 
meira, en sólarinnar. riestar aðrar sólir (eða stjörnur, sem kallaðar 
eru) eru svo langt í hurtu, að ekki er mögulegt, að mæla fjarlægð 
þeirra. En það eitt er víst, að allar eru þær sólir, og liver og ein 
að líkindum, er miðdepill í pláneta eða jarðstjarna kerfi. 

Eitthvað 5,000 stjörnur eða sólir getum vér séð með beruni 
augum, en þó er það sem ekkert, á móti öllum þeim ógna fjölda, 
er sjá má í góðurn stjörnukíkirum. I þeim sjást, að minnsta kosti, 
75 millíónir, og eru það miklu fleiri stjörnur, en maður einn gæti 
talið á 5 árum, þótt hann sæti við 10 klukkustundir á degí hverj- 
um og teldi 60 á mínútu hverri. Þegar vér gæturn nú þess, að 
liver og ein af sólum þessum er miðpunktur í sínu sólkerfi, með 
sinn jarðstjarnahóp, er hrín dregur með sér um geiminn, en sem vér 
ekki getum séð í kíkirum vorum, þá sjáum vér fyrst, að gamla 
tjaldbúðin Gyðinga fer að þenjast út og lampasalurinn gamli verð_ 
ur þá óendanlega víðáttumikill. 

Hversu mikill munur er nú eigi á því, að festa þessa lýs- 
andi hnetti í himingeiminn, eða hengja lampa neðan í hvelfing 
eina. Engin festi heldur þeim uppi, en þó svífa þeir urn himinn- 
geiminn, þeir sigla, sem undraskip um tómið, án þess nokkuð vatn 
sé til að fleyta þeim, eða nokkur vindur til þess, að knýja þau á- 
fram, og án þess að villast nokkru sinni út af braut sinni. Sann. 
arlega er það svo, að fyrir uppgötvunum vísindanna, vefst liimin- 
þakið saman, sem bókfell, eins og spámaðurinn sagði, og þó hrynja 
okki stjörnurnar niður eins og laufblöð af vínviði. Og þó.—og það 
er enn undraverðaTa,— þó falla þær í sífellu; hreifing þeirra, sem 
aldrei skeik' r öld eptir öld, liú n ar einlægt framhaldaudi fall; þær 
falla, eða hrynja, hver umhverfis aðra, í eilífum reglubundnum 
hringum. Tunglið lirapar umhverfis jörðina, eptir sama lögmáli og 
vínviðarlaufið oða fíkjan, er fellur til jarðar af vínviðar eða fíkju- 



—29— 


trénu. Það fellur eða hrapar og fallhraði þess er meira, en míla á 
hverri sekúndu. Sólin og stjörnurnar falla umhverfis þýngdarpunkta 
sína, og er fallhraði sumra þeirra 20 mílur á sekúndunni. Jörðin 
okkar fellur umhverfis sólina, um leið og hún í fallinu snýst um 
möndul sinn. Og á þessari eilífu ferð hlýða hnettir þessir lögum 
höfundar síns svo vel, að þeir eru „teikn tímum dögum og árum.“ 
Stjörnufræðingurinn reiknar meir að segja stundir dags og nætur 
eptir þessum gullnu deplum á himinþakinu svo að ekki skeikar um 
sekúndu eða sekúnduhrot. Hversu miklu undraverðari eru nú þess- 
ír lifandi heimar, en lamparnir gönjlui þessir heimar sem festir eru 
með því, að láta þá vera á sífeldu hrapi, og eru knúðir áfram 
brautir sínar, svo að ekki skeikar feti um þúsundir ára, rétt eins og- 
iiin almáttuga hönd skaparans hefði leitt þá, fet fyrir fet. 

(Framhflld næst.) 


Trúarlegar hreífingar. 


Býsna merKÍlegar hreifingar hafa nú gengið á í mörgum hinna pro- 
testantisku kirkjuflokka í umliðin 2 ár. Merkustu prestar, nafnfrægir 
prófessorar, kennarar á guðfræðasháskólum trúflokkanna hafa risið upp 
hver á fætur öðrum, og neiiað einu eður öðru atriði í hinni gömlu trú. 
Optast hefir það verið eilíf fyrirdæming eða bókstafiegur innblástur. 
Hinir gömlu rétt-trúnaðarmenn hafa þá risið upp á móti þeim, svipt 
þá kjóli og kalli, eða rekið þá frá kennara embættum við háskólana. 
En þá hefur optast farið svo, að söfnuðirnir hafa heilir eða hálfir farið 
með þeim, eða þá að nefndirnar, sem ráða fyrir veitingu hásKÓlaem- 
bættanna, hafa látið þá sitja kyrra. Sumir hafa verið kallaðir fyrir 
kirkjuþing, lÍKt og á tímum rannsóknarréttarins, en nú er sá rnunur- 
inn að klerkar eru hættir, að geta brennt menn á báli, fvrir skoðanir 
sínar. Auk þessara umbrota einstaKra manna, stendur nú og yfir mik- 
ið mál í PresbyteriönsKu KÍrKjunni, og er það út af hinni gömlu trú- 
arjátning þeirra, sem Kennd er við Westminster, og þyicir noKKuð hörð 
Og ströng. Þeir segja það sé á móti samvizKum sínum, að Kenna eptir 
henni, því hún sé ckkí öll byggð á sannleÍKans grundvelli. Deilur 
þessar eru með Köflum mjög harðar, svo að við liggur, að kii'Kja sú 


—30 


idofrti öll í sundur. Hinir frjálslyndari vilja svipta djöfulinn ögn af 
valdi sínu, og draga úr ógnunum lielvítis, en það vilja aðrír ómögu- 
lega missa. Litlar líkur eru til að saman dragi með þeim floKKum, 
nema liinn rétttrúaði láti undan. Um fáa menn, geistlegrar stéttar, er 
nú jafnmÍKÍð talað hér í Yesturheimi, sem Professor ijiiggs, doktor að 
náfnb'öt og professor við Union theologieal Seminary í líew York. 

Fyrir eitthvað tveim árum flutti hann ræðu eina, til varnar guð- 
dómlegum myndugleika ritningarinnar, I ræðu þessari tekur hann 
skýrt fram agnúa þá, er á móti því væru, að ritningin hefði guðdóm- 
legan myndugleika, eður væri af Guði innhlásin. 

Hið fyrsta er bijiíu dýv/cun, bæði það, að tileinka ritningunni 
nokkurs konar töfravald, sem nú er víðast farið að hverfa, og svo hitt, 
að greina hana frá öllum öðrum ritum, og setja hana ofar þeim; að 
koma með staði úr ritningunni, til sönnunar einu eður öðru, sem 
stríðir á móti heilbi'igðri skynsemi; að menn skuli vera að hisa við að 
verja einn eður annan stað í henni, sem stríðir á móti öllu velsæmi 
oc náttúrlesum réttindum manna. 

Hið annað atriði á móti innblástrinum telur hann hinn bókstaf- 
Jega innblástur, og getur þess, að í handritunum, sem H.T.er á byggt, 
séu 150,000 mismunandi lesmátar, og þótt margtafþví sé óverulegt, 
þá segir liann, að margt sé miltils varðandi. 

Hið 3. atriði telur hann óvissu um höfunda liinna ýmsu bóka. 
Ef innblástur bókar einnar á að miðast við það, að vér þekkjum þanu, 
er ritaði hana, þá segir hann, að þær fækki drjúgum hinar innblásnu 
bækur. Prof. Briggs fer þó hægt í þessar sakir, því liann segir að 
eins. ,,Það er áreiðanlegt að Móses skriíáði ekki hinar 5 bækur, er 
honum eru eignaðar og ekki heldur Jobsbók. Ezra skrifaði ekki Kron- 
ikubækumar, Ezrabók eða Kehemia; Jeremías skrifaði ekki Konunga- 
bækurnar eða Harmagrátinn: Davíð skrifaði ekki Sálmana, sem við 
hann eru kendir. Salómon skrifaði ekki Lofkvæðið eða Spekinnarbók 
að eins nokkurn hluta Orðskviðanna.“ En allt að einu er það víst, að 
Páll skrifaði ekki Hebreabréfið og Pétur ekki hið 2. Póturs-bróf og 
Daníel ekki bók þá, er honum er eignuð. 

Oss þætti gaman að vita það, hverjir þeir væru, af merkum 
lærðum mönnum, sem þættust vita með vissu, hver hofði skrifað 
Samúelsbók, Konungabækurnar oða Esther, einnig Mattheusar- Mark-' 
úsar- Lúkasar- og Jóhannesar guðspjöll, Postulanna Gjörninga, Efesns- 
bréfið, hjarðbréfin svo kölluðu, 2.Thessalonikubr. Bróf þeirra Jóhann- 
esar og Júdasar og Opmberunarbókina. Enginn maður veit þetta með 
neinni vissu. En hvefnig getum vór haft óskeikanlega ritningu, ef 



—31— 


vér ekkert vitum um höfundana að bókum hennarl Mótstöðumenn 
Próf. Briggs standa fast á því, að með því sé helgi bókarinnar farin, 
semi'jlnin og í sannleika er. 

Hið 4. atriði er óskeikulleiki. Hór segist Prof. Briggs ekki 
vilja fara að byrja á að tína til einstöku atriði, því hann viti þá eigi 
livar hann eigi að hætta. 

Hið ð. og 6. atriði eru kraptaverk og spádómar. Hafa atrið i 
þessi jafnan verið talin sem alveg órækur vottur um guðdómleika ritn 
ingarinnar, en við rannsóknir vísindanna ha£a menn farið að smá-lin 
ast á einu eðar öðru kraptaverkinu, þegar nýrri uppgötvanir sanna'að 
hitt og þetta hafi verið náttárlegt, sem áður var talið yfimáttúrlegt. 
Menn eru faröir að sjá, að drottinn stjórnar heiminum með óbreytan 
legu lögmáli og að hin dásamlegustu kraptaverk eru einmitt viðhald 
náttúrunnar og náttúrulaganna, sem vér daglega höfum fvrir augum, 
Spádómarnir rýrna líka þagar vísindamennirnir fara að sanna, að hinn 
og þessi spádómurinn hafi verið skrifaður eptir að atburður sá skeði er 
um var spáð o. s. frv. 

Eins og sést hefir af Hkr. hefir Prof. Briggs verið dreginn«fýr- 
ir rannsóknarrétt Presbyt. kirkjunnar í Hew Yoilc en var fríkenndur 
með 69 atkv. gegn 57. Enn má stefna honum fyrir annan dómstól 
kirkju þessarar, en vilji dómstóll sá dæma hann sekan, verðui' hann 
einnig að dæma þessa 69, sem fríkenndu doktorinn. Eljótt er farið að 
brydda á því eptir að dómur.þassi var kveðinn upp, að fleiri nafnfræg- 
ir prestai' í kirkjudeildinni muni lýsa yfir því, að þeir geti ekki lengur 
staðið í kirkjunni sökum skoðana sinna. 

(Tekið ejrtir Eev. J.W.Chauwich. „ITn. Magazine.") 


ABRA HAM LINCOLN. 


Rithöfundur einn, er ritað hefir um Lineoln átti einu 
sinni tal við lrann og bárust þá trúmál í tal, Mælti Lincoln þá: 
,,-Jeg hef aldrei gengið inn í neitt kirkjufélag, af þedrri ástæðu, að 
ég hef ekki getað fallist á hinar löngu, flóknu setningai' hinnar 
kristnu kenningar, einsog hún kemur fyrír sjónii' í trúarjátningum 
kirknanna. En þegai' einhver kirkja vill binda inngöngu í félag- 
iö því eina skilyrði og rita yfir altari sitt hið samandregna lögmál 
og guðspjall frelsarans: ,.elska skaltu drottinn Gu|5 þinn af öllu 



32— 


lijai-ta, allri sálu og öllu hugskoti þínu, og náungann eins og sjálí'- 
an þíg. “jþá skal ég af heilum huga og hjaríá ganga í það kirkju- 
félag.“ 


r 

Arsfundur. 

Aðal-ársfundur safnaðanna í Nýja Istandi verður haldinn á 
miðvikudaginn 23 dag marzmánaðar þ. á., byrjar t kirkjunni kt. 9. 
/. m.; mœta þar 2. k.osnir menn af söfnuði hverjum. 

Gimti, 2 ö.febr. 1893. 

Magn. J. Skaptason. 


ÞESSIumenn liafa borgað „DA GSBR ÚN“ I. árg. 

Árnes, Hjörleifur Björnsson.$1.00. Gunnar Gíslason.$0.50, 


„ Jónas Jónsson. 0.50, 

Gimli, Jóseph Freeman. 1.00, 

„ Kristján Guðmundsson 1.00, 

„ Jón Guðnason. 1.00, 

„ Miss Herdís Jónsdóttir 1.00. 

Husavick, Þorst. Sigfússon. 1.00, 

Hnausa, John B. Snæfeld. 1.00, 

„ Éinar Markússon. 1.00, 

„ Sigurgeir Einarsson. 1.00, 

„ Sigurbjörn Jónsson. 1.00, 

„ Jónas Jónsson. l.oo, 

„ Gunnar Helgason . l.oo, 

Winnipeg. G. Dalmann. l.oo. 

Keewatin, Gísli Jónsson. l.oo, 


Einar Guðmundsson. 0,50, 

Jón Guðmundsson. 0,50, 

Hannes Hannesson. 1,00, 

Kristján Lifmann. 1,00, 

Baldv. Jónsson, Husavick. 1.00, 

Jóhann Schaldemose. 1,00, 

Kr. B. Snæfeld. 1.00, 

'Finnbogi Finnbogasoir . 1.Q0, 

Sigurður J. Vídal . 1,00, 

Miss Sigurlaug J. Vídal. 1,00, 

Baldvin Jónsson. l,oo, 

Stefán Sigurösson ., l.oö. 

G.A.Dalmann, Minneota. l oo, 

Ingibjörg Freeman. l.oo. 


Útsölumenn blaðsins biðjum vér, að endursenda það affyrsta eintak- 
inu, sem þeir hafa ekki von um seljist. 

Útsölumáður blaðs vors í Winnipeg, er Mr. St. B. Jolmson. 576 Alex- 
ander st.. 


G. M. Thompson, er „business manager“ og féhirðir ftjrir blaðið 
Kaupendur snúi sér því til hans viðvíkjadi afgreiðslu blaðsins og borg- 
unfyrir það. Utanáskrift til hans er Gimli, P. O., Man. Canada. 

„DAGSBRÚN“ kemurútein' nni á mánuði hverjum, verð $1.00 

um árið í Vesturheimi; greiðist fyr .-Skrifstofa blaðsins er hjá 

Magn. J. Skaptason, Gimli, Man. Cam a. 

Prentuð hjá G. M. Thompson — Gimli. 

































